દોહા 


ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ ૮ અને ૯, વિષય ગુજરાતી અને હિન્દી 


ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ ૮ અને ૯ના ગુજરાતી અને હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં દોહાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ૭ના હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં પણ દોહાનો સમાવેશ કરવામાં 
આવ્યો છે. અહીં ધોરણ ૮ અને ૯માં ગુજરાતી અને હિન્દીમાં પ્રસ્‍તુત દોહા દ્વારા આપણે દોહા 
છંદ ઉપરાંત એમાં નિભાવવામાં આવતી પ્રાસ-વ્યવસ્થાનો પણ અભ્યાસ કરીશું. 


દોહા છંદ ગુજરાતીમાં દુહા અને દોહરા નામથી પ્રચલિત છે. ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં 
દોહા છંદનું સ્વરૂપ સરખું જ છે. સૌપ્રથમ આપણે ધોરણ ૮ અને ૯ના ગુજરાતી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત 
દોહા દ્વારા દોહા છંદ અને એની પ્રાસ-વ્યવસ્થા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 


પંક્તિના અંતે આવતા એકસરખા શબ્દ અથવા શબ્દસમુહને અનુપ્રાસ કહીશું અને 
અનુપ્રાસના બરાબર પહેલા આવતા સમાન ઉચ્ચારાંત ધરાવતા શબ્દોને પ્રાસ કહીશું. સામાન્ય 
રીતે દોહાની બંને પંક્તિના અંતે ફક્ત પ્રાસ જ જાળવવામાં આવે છે. મોટેભાગે દોહાની બંને 
પંક્તિના અંતે અનુપ્રાસ જાળવવામાં આવતા નથી. અહીં ગુજરાતી દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત 
પ્રસ્‍તુત છે. 


લોકસાહિત્ય :- 


ધોરણ-૮(૧) 

વિપત પડે ના વલખિયે, વલખે વિપત ન જાય; 
વિપતે ઉદ્યમ કીજિયે, ઉદ્યમ વિપતને ખાય. 
પ્રાસ : જાય - ખાય 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારમ્ય 


00વત 1 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


ધોરણ-૮(૨) 

ગુણની ઉપર ગુણ કરે, એ તો વેવારાં વટ્ટ; 

અવગુણ ઉપર ગુણ કરે, ખરી ખત્રિયાં વટ્ટ 
અનુપ્રાસ : વટ્ટ 

પ્રાસ : વેવારાં - ખત્રિયાં 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આંકારાંત 

(આ દોહામાં અનુપ્રાસ પણ જાળવવામાં આવ્યા છે.) 


ધોરણ-૯(૩) 
પાઠ્યપુસ્તકમાં બીજી પંક્તિમાં ત્રીજું અને ચોથું ચરણ ઉલટસુલટ છપાયું છે જે અહીં 
સુધારીને પ્રસ્‍તુત કરું છું. 
તન ખોટાં હૈયાં ફૂટલ, ધરવ ન કશીયે વાત; 
શાણા સમજે સાનમાં, એ કળજગની જાત. 
પ્રાસ: વાત - જાત 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારઃત 


દોહા છંદ સમજવા પહેલાં લઘુ-ગુરુ અક્ષરો અને એમાં લેવામાં આવતી છૂટ વિશે પ્રાથમિક 
સમજ મેળવી લઈએ. 


(૧) 

લ - લઘુઅક્ષર એટલે કે અ, ઇ, ઉ અને %્છ સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ 
સમય એક માત્રા હોય છે. 

(૨) 

ગા - ગુરુઅક્ષર એટલે કે આ, ઈ, ઊં, એ, એ, ઓ, ઔ, અં અને અ: સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત 
વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ સમય બે માત્રા હોય છે. 

(3) 

જોડાક્ષરનો થડકાર એના પહેલાના લઘુ પર લાગતો હોય તો એ લઘુને ગુરુ જ ગણવામાં 
આવશે. 

(૪) 

બધા જ એકાક્ષરી ગુરુ શબ્દો અને બધા જ એકાક્ષરી પ્રત્યયોને ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ 
પ્રયોજી શકાય. 


00 વ 2 
ઇતતપ 91, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતખ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


(૫) 

જો કર્ણકટુ ન લાગતું હોય તો ઇ અને ઉ સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન લઘુ ઉપરાંત ગુરુ 
તરીકે પણ લઈ શકાય. એ જ રીતે જો કર્ણકટુ ન લાગતું હોય તો ઈ અને ઊ સ્વર તથા એ 
સ્વરયુક્ત વ્યંજન ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ લઈ શકાય. 

(૬) 

તેરા, મેરા, તેરી, મેરી, તેરે, મેરે, તેરો, મેરો અને કોઈ શબ્દ ગાગા સ્વરૂપના હોવા છતાં એને 
ગાલ, લગા અને લલ સ્વરૂપે પણ પ્રયોજી શકાય છે. 


હવે આપણે દોહા છંદ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દોહા એ દોહા છંદમાં રચવામાં આવતું 
ફક્ત બે જ પંક્તિનું કાવ્ય છે. દોહાના ચાર ચરણ હોય છે કે જે બે પંક્તિમાં લખવામાં આવે છે. 
દોહાના પહેલા અને બીજા ચરણ મળીને દોહાની પહેલી પંક્તિ તથા દોહાના ત્રીજા અને ચોથા 
ચરણ મળીને દોહાની બીજી પંક્તિ બને છે. દોહામાં ચરણાંત યતિ જાળવવી જરૂરી છે. દોહાના 
બીજા અને ચોથા ચરણને અંતે એટલે કે દોહાની બંને પંક્તિના અંતે પ્રાસ જાળવવામાં આવે છે. 
દોહા એ માત્રામેળ છંદ છે કે જેમાં લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની બે માત્રાના હિસાબે પહેલું અને 
ત્રીજું ચરણ ૧૩ માત્રાનું તથા બીજું અને ચોથું ચરણ ૧૧ માત્રાનું હોય છે. દરેક ચરણની 
અગિયારમી માત્રા પર લઘુ જાળવવો જરૂરી છે તથા બીજા અને ચોથા ચરણને અંતે ગાલ 
સ્વરૂપ જાળવવું જરૂરી છે. 


દોહાની દરેક પંક્તિમાં કુલ ૨૪ માત્રા (૧૩*૧૧-૨૪) નીચે મુજબ જાળવવાની હોય છે. 
દોહા છંદની દરેક પંક્તિનું માપ : (૮*૨કલ-ર૨) * (૮મગાલ) 


મોટેભાગે દોહાની બંને પંક્તિના અંત્ય ગાલ સ્વરૂપમાં જ પ્રાસ-વ્યવસ્થા જળવાયેલી જોવા 
મળે છે કે જેમાં મોટેભાગે બંને પંક્તિનો અંત્ય લઘુ એકસરખો જ હોય છે અને ગુરુનો ફક્ત સ્વર 
જ એકસરખો હોય છે. અહીં ગુજરાતી દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત પ્રસ્તુત છે. 


00 ત ૩ 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 
(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 
માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ બીજું અને ચોથું ચરણ 
(૮મરક્લકર - ૮મ૨મ૧મ૨ - ૧૩ માત્રા કુલ) (૮મગાલ - ૮-૨૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 
૮ માત્રા ૨ માત્રા | લઘુ ૨ માત્રા [૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 


વિપતપડે-ના- વલ [ખિ| યે- વલખે-વિપતન જા- ય 
વિપતે-ઉદ્‌-યમ કી- [જિ યે- [ઉદ-યમવિપતને ખા- ય 


ગુણની-ઉ-પર ગુણ ક રે- [એતોવે-વા-રાં- વટ્‌-| ટ 
અવગુણઉ-પર ગુણ ક રે- [ખરી-ખત્‌-રિયાં- વટ્- ટ 
તનખો-ટાં-હૈ- યાં- ફૂ ટલ [ધરવનકશીયે- વા- ત 
શા-ણા-સમજે- સા- ન [| માં- [એ-કળજગની- જા- ત 


દોહા ક્રમાંક ૧માં ઉદ્‌ તથા દોહા ક્રમાંક રમાં અનુક્રમે વટ્‌ અને ખત્‌, જોડાક્ષરના નિયમ 
મુજબ લઘુ અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


00બાત 4 
તત 91411, બવતા'111 પંતટુવા', પિંવપ્ડતા' - 396424. 
(100) 94288820632 


ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં દોહા છંદનું સ્વરૂપ સરખું જ હોવાથી હિન્દી માટે દોહા છંદની 
અલગ ચર્ચાની જરૂર નથી. સૌપ્રથમ ધોરણ ૮ના હિન્દી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા 
સહિત પ્રસ્‍તુત છે અને ત્યારબાદ ગણવિભાજન પ્રસ્તુત છે. 


જવીર :- 


(9) 

સાફ ફ્તના ઢીસ્િણ ઝા મેં જુટન સમાયા 
મેં મી મૂસા ના રહૂં, સાઘુ ન મૂણા ગાયા 
પ્રાસ : સમાય - ગાય 
પ્રસ-વ્યવસ્થા : ગઝાળજારતચ 


(૨) 

તિના વિત્તારે ગો જરે, સો પાછો પછતાયા 
વામ વિનાકે ઝાપનો, ઝન મેં છોત દેસાચય।। 
પ્રાસ : પછતતાય - દેસાય 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ગાવારકચ 


(3) 

વત્વીર ઘડા વાગઝાર મેં, મોને સવ વ સૈર 
ના જાઈ સે હોસતી, ના જાઇ સે વૈરા| 
પ્રાસ : સૈર - લૈર્‌ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : છણેજારર 


રદીમ :- 


(૪) 

રહિનન વે નર મર પુજે, ગે જહું તોનન ગારિં 
૩નતે પહિતે વે મુછ, સિન મુલ નિવસત નારિં!। 
પ્રાસ : ઝાણિં - નાણિં 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવાર-ણિં 


00 વ 5 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


(૦) 

ગો રહીમ ૩ત્તમ પ્રજૃતિ, જા વજરિ સજ્ત જીસન। 
સટન વિષ વ્યાપત નહીં, તિપટે રઇત મુગના। 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝજાર-મ 


(૬) 

તકે વકાર્ફ ના જરે, તકે ન વોતે વોત। 

રહિમન છીરા જવ જહે, ભાર ટજા મેરો મોતા 
પ્રાસ : તોલ - મોત 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝોજાર- લ 


તનભસીતાસ :- 


ચ્ઝે 


(છ) 
ગાવત હિય ઇરષે નહીં, નૈનન નહીં સનેઇ। 
તુલસી વછા ન ઞાફણ, વત્વન વરસે મેઇા। 


પ્રાસ : સનેઇ્‌ - મેઇ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ણ્જારન્‍ઇ 
(૮) 


વિત્યા ઘન ઝટ્યમ વિના, જૌ ગ્‌ પાવે જના 
સિના ૬ુતાયે ના નિતે, ગ્યો પણા વો પોન।। 
પ્રાસ : વેન - પોન 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝૌોજારન 


00વ 6 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 


(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 


માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ 


(૮કર-લ-ર - ૮:ર-૧-4ર - ૧૩ માત્રા કુલ) 


બીજું અને ચોથું ચરણ 


(૮4ગાલ - ૮-ર-૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 


૮ માત્રા 


૨ માત્રા 


લઘુ 


૨ માત્રા 


૮ માત્રા 


ગુરુ 


લઘુ 


રહિમનવે-નર મર સત્ત જ્ેૈ- ઝ-જ્દૃમા-મન ઞઝા- છણિં 
ઝનતે-૫ષરિતે- વૈે- સુ ₹- સઝિનમુલનિન્સત ના- રિ 
ગો-રછી-ન ૩્ત- તમ ખપઝ્ર જત્તિ|જા-જ્રિસજ્તવુ સં- મ 
ત-હનતિષવ્યા- પત્ત દીં- ત્તિપટે-રદતમ ઝં- મ 
તકે-તકા-ર્ફ- ના- જ | રે- લતલકે-નવતો-તે- તો- તસ 
રહિમનણઇી-રા- વત જ હૈ- તા-ચટ્વા-મેસો મો- ત્ત 
ઝા-વતજરિચઇટર તે - દીં- [ને-નનનણીં-સ ને- | છ 
ત્સતસી-વછા-ન ઞા- છુ ણ- [૧ -ત્તનવરસે- મે- છ 
વિટ્‌-ચા-ઘનગ૩ટ#- ચમ તિ ના- જ્ણ-ઝગ્પા-વે- વતે- નસ 
તિના-૬તા-ચે- ના- નિ તે- ઝ્યોં-૫-ચા-વે- પૌૉ- નત 


દોહા ક્રમાંક પમાં ૩ત્‌ તથા દોહા ક્રમાંક ૮માં વિટ અને ૩, જોડાક્ષરના નિયમ મુજબ લઘુ 
અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


00ાત 7 
તત 91411, બવતા'111 પંવટુવા', પિંવપ્ડતા' - 396424. 
(10) 9428882632 


હવે ધોરણ ૯ના હિન્દી વિષયમાં પ્રસ્‍તુત દોહા પ્રાસ-વ્યવસ્થા સહિત પ્રસ્‍તુત છે અને 
ત્યારબાદ ગણવિભાજન પ્રસ્તુત છે. 


જવીર :- 


(9) 
જસ્તૂરી રુંકસી વસૈ, મૃગ રૂકે વન મારિ! 
ણેસે ઘટ-ઘટ રામ હૈ, ટુનિયા તેએ નાણિં!। 


પ્રાસ : માહિં - નાહિં 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવાર-ણિં 
(૨) 


મેરા મુજ્ઞનમેં જછુ નહીં, ગો ૧છુ હૈ સો તેરા 
તેરા તુજ્ઞવને સૌપતે, વચા જાનેના મેરા।। 


પ્રાસ : તેરા - મેસ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ણછ્જાર્‌-રા 
(3) 


સંત મિતે સુર ૩પગે, તુષ્ટ મિતે ટુઃથ દોય 
સેવા વગે સત વ, તો ગનમ જતાર્થ સોયા। 


પ્રાસ : છીચ - સોથ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝોજારચ 
(૪) 


ઇહરન વિ ચોરી જરે, જરે સૂર્ફ જા વાના 
ઝને વહજર તેચતે, જેતતિજ તૂર વિમાન 
પ્રાસ : વાન - વિમાન 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ગાજાર-ન 


00 વ 8 
ઇતતપ 91, ગાતા'11 [ંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


(9) 

સૌના સઝ્ગન સાધુ ગન, ટ્ટિ ગુરે સૌ વારા 
ટુર્ગન વુ જુહાર જે, ળયે ઘજા ૮ર1૨1। 
પ્રાસ : વાર - 4રાર 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ગઝાજાર્‌નર્‌ 


(૬) 
રુ સૂણા ચઆર્ફ જે, ઠળ્કા પાની પીવા 
વેજ પરાર્ફે તૂષકી, મત લભચવાવે ગીવા। 


પ્રાસ : પીવ - ગીવ 
પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ર્ફેજારવ 
(9) 


જવીર ફસ સંસાર મેં, પત્ત રત્ન હૈ સાર 
સાઘુ મિન ઇઈરિમઝન, વચયા-ટઢીન-૩૫૧૨। 
પ્રાસ : સાર - ૩૫%ર 
ખાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવજારતર્‌ 


(૮) 

વતવ્ર પાથર ઝોર જે, મસાત્તિવ સર્ફ ત્તિનાચય। 
તા વદિ મુન્લા વાન ટૈ, વહિરા ઇઝ સુવાયા। 
પ્રાસ : સ્તિનાય - સૂવાય 
ખાસ-વ્યવસ્થા : ઝાવારકચ 


(૨) 

ટુઃચ મે સુમિરન સવ જરે, સુ મેં વરે ન જોય 
ઝો સુજ મેં સુમિરન જરે, તો તુઃ ચ જહે જો દોચ।। 
પ્રાસ : વોચ - છોચ 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : ઝોજારચ 


00તવ 9 
ઇતતપ 91, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


લઘુ-ગુરુ ગણવિભાજન :- 


(ગુરુઅક્ષરની બીજી માત્રા દર્શાવવા - ચિહ્નો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની સાથે આખી પંક્તિની કુલ 


માત્રા ૨૪ થશે.) 


પહેલું અને ત્રીજું ચરણ 


(૮કર-લ-ર - ૮:ર-૧-4ર - ૧૩ માત્રા કુલ) 


બીજું અને ચોથું ચરણ 


(૮4ગાલ - ૮-ર-૧ - ૧૧ માત્રા કુલ) 


૮ માત્રા ૨ માત્રા લઘુ ર માત્રા | ૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 
ણ્ઇરનવ્-ત્તો- રી- જ 9 રે- |[જરે-સૂ-રફજા- તા- ન 
કે-વે-તચઢજર વે- છ તે- જે-તિજ્ટ-રવિ મા- નસ 
સો-ના-સગ્‌-ગઝન સા- ઘુ ઝન ટૂ-સટિગુરે-સૌ- તા- 
ઢુર-ઞગનજુમજમ- છા. ર જે- [ઈઇ-કે-ઘવય-વત સ₹- 
સ₹-આ-સૂ-ચઆા- - રફ જૈ- [કઠળ-કછા-પા-ની- પી- ત 
ટે-ળઘષપરા-રફ- તવૂ- ૫ કફી- -સતલતતચા-વે- ગી-[વ 
જ્વી-રફસસ- સા- ર₹ નમે- [પવ-તરત-નહે- સા- 
સા-ઘુ-નિતનઈ ર- 898 ઝન [હચા-હઢી-નઝપ વ - 
વ્ત-જ્ર્પા-થર ગૉ- રિ જે- મસમસશ્િટ્સર્ફ-ત્તિ ના- ચ 
તા-વરિનમ્ત-તા- વૉ- ન | તૈે- |[વહિરા-દૃગા-છુ વા- ચ 
ટુઃમે-સુમિરન સવ જ રે- [સુચમે-જ્રે-ન વમે- ચ 
ગો-સુશમે-સુમિ રન જી રેૈ- તો-ટુઘચરા-હેજો છો- ચ 
001વ 10 


તત 91411, બવતા'111 પંતવટુવા', પિંવપ્ડતા' - 396424. 
(10) 9428882632 


ઉપરોક્ત ગણવિભાજનમાં જસ્‌, વુષ, તાર સન્‌, વર, જીમ, 5ળ્‌, સત્‌ અને મુલ્‌ 
જોડાક્ષરના નિયમ મુજબ લઘુ/ગુરુ અને જોડાક્ષર મળીને એક ગુરુ જ ગણાશે. 


કોઈકવાર એવા પણ દોહા જોવા મળે છે કે જેમાં બંને પંક્તિના અંતે પ્રાસને બદલે ફક્ત 
અનુપ્રાસ જ જાળવવામાં આવ્યા હોય. 


ખૈસા મોગન ચાફણ, તૈસા હી મન દૌચા 
ગૈસા પાની પીત્તિણ તૈસી વાની છોચ।। 
- વીર 

ઝનુષ્રાસ : હોય 


દોહા ગાવા માટે કવિશ્રી દલપતરામના દોહા “ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને.....'ની કોરસવાળી ધૂન 
ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આ દોહા સાથે એની પ્રાસ-વ્યવસ્થા, ગણવિભાજન અને સ્વરાંકન પણ 
પ્રસ્‍તુત છે. આપની શાળાના સંગીત શિક્ષક પાસેથી અથવા ૪૦૫૬૫૦૦ પરથી આ દોહાની ધૂન 
જાણી શકાશે. એ ધૂનમાં ઉપર પ્રસ્‍તુત દોહા સહિત કોઈપણ દોહા સરળતાથી ગાઈ શકાશે. 


ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ; 
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ. 
- દલપતરામ 

પ્રાસ: નામ - કામ 

પ્રાસ-વ્યવસ્થા : આકારમમ 


૮ માત્રા ૨ માત્રા | લઘુ | ૨ માત્રા | ૮ માત્રા ગુરુ લઘુ 
ઓ -ઇશ્‌-વરભજી એ- ત | ને- [મો-ટું-છે-તુજ ના-[મ 
ગુણતા-રાં-નિત ગા- ઇ એ- [થા-યઅમા-રાં- કા- મ 


નીચે પ્રસ્‍તુત ધૂનના સ્વરાંકનમાં બધા જ દોહા સરળતાથી ગાઈ શકાશે. ઉપરોક્ત બધા જ 
દોહા આ ધૂનમાં ગાવાથી દોહાનો લય પાકો થશે અને ત્યારબાદ આ ધૂન ગુનગુનાવીને દોહા 
લખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એમાં લગભગ દોહા છંદ જળવાય જશે. ફક્ત એટલું જ 
ધ્યાન રાખવું કે કોઈ અક્ષર વધુ પડતો ઝડપથી કે વધુ પડતો લંબાવીને ગાવો ન પડે. 


020 વ 11 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


તાલ :- કહેરવા (૮ માત્રા) 


ઓ - [ઇ શ|[વ ર ભજીએ - - તને - - - 
ઘ સા સારે નમ મ મન|- -રેસા- -[- 
૧ ૨ [૩ ૪ [૫ ૬[।૭ ૮(૧ [૨ ૩|[૪[૫ ૬ ૭ ૮ 
ત્ર છ ક પ 

મો[- [ટું - [છે[- તુજ [ના - મ[* * |* * 
પ મસમમસમ-[મન-રેસારે મનરે|-!|---- 
૧ ૨|૩ ૪[૫[૬ ૮ [૧ ર૨ ૪[૫ ૬ [૭ ૮ 
ત્ર ક ત્ર જ 
ગુ[ણ|તા|- [રા - નિત |ગા- - ઈએ -[-- 
રે મરે મ - સમ મરે મ-રેસા- - - 
૧[૨ ૩ ૪[૫ ૬|।૭ ૮[૧ [૨|[૩ ૪[(૫ [૬ ૭|૮ 
ત્ર ત્ર ઠું 

થા- યઅ[મા-[|રા-[કા- - મ[*|* *[* 
સા - રે [રે રેસાતન્તિ|સા---[|[---- 
૧ [૨ર પ ૭ ૮ [૧ ૨ ૩ [૪ ૬ ૭|૮ 
હિ દ 


જો દોહાની પંક્તિનો અંત્ય લઘુ અકારાંત ન હોય એટલે કે “અ' સ્વર સિવાયના અન્ય કોઈ 
સ્વરયુક્ત હોય ત્યારે એને તાલ કહેરવાની ચોથી માત્રાને બદલે પાંચમી માત્રા પર ગાવો પડશે. 


11વત/ ડત 

115//, બાત્વા111|1 [તવલુતા', 

[1ાંગં1૩૦1૦, 

[પંતપ્ડતાવં - ૩96424, 

(ઊપાંવા'તા - ।1વાંત). 

(10) *91-9428882632 

૫/૦ગ્ડા1૦ : 11005://511૦5.૧૦૦૧વ[૯.૦૯૦111/5|10/પવંતપ/5|1ત1લા122વ4/ 

૪૦૫૫૫૩૩૦ 11111૮ : 11033://પ/પ/પ/.૪૦૫(1૫0૦.૦૦111/૫50૨17૫૧૮૫૩5૩૬।[૧ઢ1110/પ્રાં૧૯૦૩ 


00ાવ 12 
ઇતતપ 911, ગાતા'11 [પંતટવા', પિંતપ્ડવા' - 396424. 
(100) 9428882632 


